Md. TSGLN CREFYDD. 

a : NEU 

INGAN NEWYDD, 
MEWN DULL O 


'YMDDIDDAN 


Rhwng 
RA Ci REFY-DDWR, o WAHANOL 


ENWAU- 
Yn Cynnwys 'Tair Dadl; 
si. Y Cyntaf Rhwng Jndependiad a Methodist ybl 
|: Bywyd Crefydd; Yr AA rhwng Bedyddwr a'r Metho- 
dist ynghylch nattur'a thiefn Eglwys. Y Trydydd 
bwng Bedyddwr a'r* “independiaid mewn peth 
iL Fedydd, yd 


Penillion at y ney 


Gwrandawed,pawb o gylchon, , 

“ Ar ddoniol ymddiddanion, 
A fu rhwng tl Chreiyddwr hU 
Adroddaf i chwi'n union,. 
'A Barnwch wrth ei geiria', 
Os gellwch, pwy sydd galla'; 
Pob un o'r tri gyfrifa ei hn, 
'N odcaethol ddyn o'r doetha”, 
Meddyl;aisam ddau blentyn, 
Fae'n pledio am rhyw blisgyn, 
Tra fyddo'r trydydd wrth ei GU 
Yn dwyni bant y cnewllin. 
Fel hyn mae'r gwag grefyddwr 
Yn treulio eî ddawn a'i synwyr, 
I bledio fyth ain wisg G mâs, 
Heb 'mofyn g grâs eì Brynwr, 


4 jg tamyd gan.un cladd yr ymddi d 
.PLlSGIN GREFYDD, &c. 


'Y DDADL, GYNTAF. AN 


' Ne yr. Todepindiad a'r Meihodist ymy 
â _ Gn dd,. 






































& 
- ndep. YDD da f'o i chwi, gyfeillion ; 
Mae'n rhyfedd hyn o bryd, 
Wel'd enwau mor wahanol, 
Fel hyn yn rhodio ynghyd : ' 
Cyfeillach sydd gysurus, (8 
A chariad gwerthfawr yw, . “- 
Ond nid os fawr ysywaeth | 
Mewn prawf o hono'n byw. 
2..Bed. Mae'n debygii ti glywed, | 
Gan rhyw hystingwyr câs, i 
A garant ddwyn newyddion, | 
Ein bod ni'n cwympo i mâs. FN 
'Rwi'n eddef hyn fy hunan), | 
Na allii addef dyn ' | 
A dd'wedo air yn erbyn | 
Fy grefydd i fy hun. o | 
3. Meth, Gâd yna'th grefydd gysglyd, 
Na chadw'r fathsystwr, 
Rhyw gleber wag sydd gennyt, * 
Ynghylch dy fedydd dw'r: Î 
A chwitha'r |ndependiaid, s | 
Am drefn fyth yn sôn, | 
'Tra fyddo'r Methodistiaid i 
/ 


be 





Yn cenmol gwaed yr Oen... | 
4. Jndep. Na fydd mor wag hyderus, A'i 
Arafa, pwylla beth, ' | 
__ . Nid yw dy grefydd ditha., U. 
“'. Ond odid, heb rbyw feth; ; | 
9Y cwbl oll o grefydd | 
Sydd anghyffredin wan, | 
Heb fod y gair yn sylfaen, | 
I gynnal hon i'r lan, e 
5. Mah Pa beth wyt ti'n ei weled, ' 
Os gelli dywaid im, A | 
Mewn crefydd mor £odenog, € 
, Mae'n anhawdd canfod dim; | 
'Ein eewyddorion iachus, | 
“'A'nprofiad cynnes eu, . 4 
Thagorant, wn, ddigon, 
Ar bob rhyw enwa sy',« ; 
^D  ndep. Na fost th eswyddofion, 
o Aise rliai'n yn hoilol un Fr Lu 
A'n hegwyddorion ninnâb,  . Y i 
Am hynhy bydd gyttun; 














OT 
w 
j 
í 
) 
o 
Hf a 
b 
| * 
) 
| 9 
i 
a 
A» 
iA 
* î 
i 
î 20 


y^ 


2 
Ond am dymherau cynni, 
Fe ddichon bod rhyw dwyll 
Yn wraidd dy broíiad goreu, 
Am hynny cymmer bwyll. 
Meth. Myfi ni alla'i bwyllo, 
Mae yn iy ysbryd dân, 
Rhyw weu-fflam gref alluog, 
Sy' n llosgi oll o'i fen 
Pe profech  chwithan'ch duuoedd 
Awelon o'r fath rym, 
Fe ela'ch dyledswyddau 
A'ch ordinhadau'n ddim, 
Indep. Ai dyna'i gyd yw crefydd, 
Sef byw mewn hyfryd íŵs 
O rhyw awelo on hyfryd 
Sydd yn odïaeon urâs? 
Cais edrych rhag i'r awel 
Dyc hwythu”? mas o'th Íe, 
T feddwl dim na'i wneuthur 
Yn groes i ddeddfau'r Ne'. 
Meth. Rhyw ddeddiwr wyt mi glywa, 
Meddyliais hyn o'r blaen, 
Sy'n rhewi mewn rhyw loches, 
Ymhell o wresy tân; 
'Yn nyddiau'r /Fengyl olau 
Na son am ddeddfau mwy; 
Ond treulio'th ddyddiau'n llawen, 
I ganmol marwol glwy'. 
Indep. Rhyw orchwyl annodd i 1ni 
Yw canu lawer pryd, y; 
Er Re d torfaeodd cyfaifi 
Yn gorfoleddu .eu gyds $ 
A thithau yn eu canol 
— Xn annog rhi'n ymlaen, 
'Fel gof yn chwythu â'i 1 fegin, 
Er mwyn gwresogi ei dân. 
Dy ddyled tiag eraill. 
.. Sy'n neidio bob yn ail, 
Yw gado'ch traed yn ionydd, 
Nes gwel'd yn well eich sail; 
'Trnenus gwel'd rhai'n neidio 
Ag yn ymffrostio ei hedd, 
eb wybod b'le disgynant 
Yr Ge draw i i'r bedd Î. ! 






anw 





4 
11 Meth, Pa fodd y gallaf b«idfo, 
Pan ddelo'r awel fawr, 
Heb guio traed a dwylo 
A llammu oddiwrth y llawr; 
Mae'r tân yn annioddefol, 
Am hyn di glywaist sôn, 
'Does neb all lai nag ysgog, 
Os disgyn e' er y croen. 
12 JImdep. Mae yn dy fynwes foncyfl, 
Sy'n llawn anianol dân, 
Yn ennyn weithia'n fflamiau, 
Ag weithiau'n wreichion mân ; 
Cais edrych yn ofalus, 
Rhag o'n mae hwn yw ef, 
| -Â thithau ddyn yn tybied, 
ì Ei dd'od i lawr o'r nef, 
' Ŷr enaid a fedyddir, 
A'r Ysbryd Glân a thân, 
Ni welir hwnnw wedi'n, 
Y modd ag oedd e' o'r blaen; 
Ond tân e neuadd satan, 
yc Sef calon aflan dŷn, 
i 'Mae hwn yn gadael pechod, 
A ninnau fod yn un. 
“43. Meth. Pa ham /rwyti'n gwrth'neBu - 
Ê _ Awdordod dwyfol rym? 
H Os d'wedi'n erbyn bywyd, 
H Ni thal dy grefydd ddim; 
Ond con y gair am floeddio 
A seinio Hosanna 1 ma's, 
A dawnsio ar ddychweliad 
Afradlon rhai di-ros ^ 
14. Tadep. Nid'wy'n gwrth'nebu bywyd, 
Os bywyd pur a fydd, ^^ 
A fyddo'n llenwi'n hysbryd 
O ffrwythau hyfryd ífydd 
Ond am y bywyd hwnnw, 
Sy'n gado pechod fyw, 
Nid bywyd yw ei enw, 
Ond trist farwolaeth yw! 
Ond am y gair, beth benna' 
. A dd'wedo ef sydd wir, 
Pe meddyt ti a minnau 
; .Ar gywir ddeall clir; 





í 


r  —_—  —  .*— 


_ 





























































































| 
i'i 5 
| . i weld ei ddwyfol ystyr ; 
Trwy'r cyff” PIAU ì gŷd,. 
Heb wneud o honynt diefundu 
Ï Fo'n groes i'w feddwl drud, 
w Mae'n wir fod sain Hosanna 
Î O flsen Tywysog ne', 
Wrth farchog ar yr Asen, 
T hên Gaersalem dro; 
am Cyfluwniad oedd y € bWUl, 
N O brophw ydoliaeth faith, 
Pe dynion ni$ cyflawn' sai 
ì Y meim wnelsai'r gwairh, 
Oedd rhaid benthycca Asyn, A 
Denthycca ei eiddo eì bin * 
Benthycca tafod tyrfa, 
Y da a'r drwg yn un, 
i Jj waeddi Bendigedig, 
Gogoniaa iddo Fy 
Er mwyn cyflaw nu'r sgfythu: 
Yn gysson yn ei lie 
Ond am y mab afradlon, 
Ti wyddost hyn dy hun, 
Mae dammeg eglur ydyw 
de O athrist gyflwr dyn; 
i Na chanlyn un gyff lybineth, 
Yn ol ei ddull o ma's, 
Ymhellach na chael allan 
Sylweddol feddwl grâs... 
A'r holl rhialtwch hynny, 
Pan ddaeth y Mab i dre," 
Cyssoedi roedd yn I benna,” 
'R llawenydd sy'n y ne', 
Ymhlith c angylion Santaidd, 
Ynghalon Duw ei hun, 
Wrth wel'd yn dyfod adre”, 
Bechadur gwaeleilun. 
15. Meth. On'dd'wedodd J€remia, 
Y dela'r dydd i ben 
Pan llawenycha'r forwyn, 
Mewn duwns, tu yma i'r hen? ' 
Â'r lesu geisiodd 5 ya o 
cNu fod yn llawen iawn,” eT 
A llammu fel ŵyn defnid. ; ANO 
Ar dawel deg brydnliaw; in Wi 


Wa 


Ry 






rr 


—— 


“y 





Neu eglwys Duw ei hun, 
Dan ddwyo'r Babiloniaid, 
Aeth i gaethiwed blin | 
I ddawns y mae'n cyff'lybu, 
Gorfoledd hon a'i chân, 
Pan ddeuai i nol drachefn 
I Seion fel o'r blaen. 
Ond am y geiriau eraill 
A rhoddodd Luc ar lawr, 
Nid y'nt yn perthyn nemor, 
I'r dyddiau teg sy'n awr ; 
Rhyw gordial hyfryd ydynt 
I ffyddlon blant y nef, 
Vw nerthu i ddioddef carchar 
Ag angau trosto ef 
“Yn benna' i'w Apostolion, 
I gynnal rhan i'r lan, 
Pan ddoent i gael eu herlyd: 
A'icuroo fanifan: 
A'r holl Ferthyron wedi'n 
A nerthwyd felly i ddwyn, 
Arteithia ei hol! elynion 
. Ynllawen er ei fwyn- 
A thitha'm ífrynd pan gaffot, 
Er mwyn y Iesu cu, 
Bob gw'radwydd ag erlidiau, 
'Heb achos ynnot tl; 
Dy enaid ddichon lammu, 
Yr ydwyt dan y nôd, 


bd 6 
16. Indep: Y forwyn hon oedd bobl 


Gan's mawr y'w'th wobr, gwybydd, 
Mewn dyddiau byr sy'n d'od, 


O gochel anghyfreithlon, 
Gysuron yn dy fyw, 

'Trwy dorri 1 ma's y'th hunan, 

_ Y peth na rhoddodd Duw; 

Mae pob peth yn eì amser 


Yn hardd, mn weddaidd iawn, 


Am hyn na cham-ddefnyddia 
Y 'sgrythur fawr ei dawn. 


YR AIL DDADL. 


Rhwng Bedyddwr a-Methodist, am Nattur â 
Threfn Eglwys, 


Ê 


& 


> 















— 


Wd ew, nnd a men x dd —_ ; : 
—— Lu _—_—_ ï a z 


4. Meth. Beth'wedi di'r Bedyddwr 
Am y matterion hyn? 
Pa ham 'rwyt ti mor ddistaw, . 
Fel un mewn meddwl syn? 
Ond aeth hi'n fatter caled, 
Fod ymneillduwyr prudd, 
Yn erbyn Methodistiaid 
Fel hyn am garrio'r dydd, 
Dan son am ddyledswyddau 
Ag ordinhadau o hyd, 
Ag wrth y rhai'n yn glynu, 
'Yn boeth ŷ b'o nhwy ì gyd; 
F Mae'm sêl yn ennyn attynt 
I'r fath gyndeiriog radd 
«» Nes wyf ymron dymuno 
Fod ar fy liaw ei lladd. 
Mae'ch crefydd wedi rhydu 
ì Gan henad ydyw hi, 
Dan goffa'r Puritâniaid, 
Er's cannoedd ddau ieu dri? 
Bedyddwyr, Independiaid, L 
A'r Presbyteriaid CTAS, o 
Ni wacth pe byddai ei henwau —_ 
YR lan o'r byd i ma's. 
“2. Bed. O estron oer di gariad, 
A'th hên genfigen Jâs, 
Mae'th dafod yn datguddio, 
Fod yzennyt galon gas! 
Di fernaist well partion 
O fwya deg i un, 
Os chwilior hyd) y Sid, 
Na'th grefydd di dy hun. 
a | ydwyt ymneillduwr 
Nag yn eglwyswr chwaith, 
Ond rhyw beth croes i'th enŵ*, | 
Annhrefnus yw dy waith: | 
Mae pawb o'r enweu erail | 
Yn adeiladu eu tŷ. 
Yn ol y pla» 'sgrythurol, Î 
Yn llawer gwell na thi, | 
Pa ham nad ymgorpholwch Eb | 
Gyn lleidfa yma a thraw? A Î 
“Yn gysson wir eglwysi, 


$ Daliwch sulw, fod yr enw Methodist ynarw dde Trefnwy ' 


GG yu uen uu RAN GO YC, 


z PN in 


- 












o 
.. Î rhodio law yn llaw; —. 
<> Con gynnal fyth â chadw bia nU TO 
Mewn ysbryd pur cytun, WN EU 
As addef Crist yn bewìacth, 
UA web ond ef ei hun /^' iu 
Os darfu iU rhyw bryd ddiwllain : CW Fai 
Yr epistolau gwiw, | "iy bed 
b. 'Ti gefnist yno weled 
| Fa ddulÌ yw eglwys Dduw; 
| Nid oedd fel eglwys Lloegr, 
Sy'n rhwymo oll i gyd, 
Yn bentwr cas cymmysglyd, 
i| Y da a'r drwg ynghyd. 
| Ag arfer amryw bethau, 
| Na threfnodd Duw ì fod ! 
| A ddaeth o Eglwys Rhufain, 
| Y buttain fwys' erioed; 
FE Nis gwn pa fodd mae'r cyfryw 
“ A uwdd oleuni gras 
( Yn gallu rho'i u.dd-dod 
îi i'r fath gymmysgedd cas ! 
1 â Meh. Ynghylch dy egin ysi trefnus 
: Di elli dewi a.son, 
Mae enw'r ymneillduwyr 
Yn drewi yn fy ffroen; . 
Pe baent y dynion goreu, yd 
Gwresocca, mwya pur, 
Ni allwn ddim cu caru, 
Os d'wedaf i u'r gwir. NN 
Ni waeth pa ddull o eglwys | 
a 
| 





Y byddo i'm uno a hi, 
Ond rhyw fan lle b'o'r awel 
Yn chwythu gyd a mi; 
A, A dilyn wnaf yr awe!, 
Serch myn'd o lei le, 
O'r eglwys hyn i arall, 
Dros gyrrau'r wlad a'r dre'. 
Heb lynu thos fy einioes, 
Wrth rhyw gynlleidfa grin, 
I gadw gosodiadau, 
Rheolau oer dirìn ; 


er 


IW gu uyg dg gyw md 0n mm 





— ——— - 








; Sef byw ar blisc ag cwìn, Ŵ eM 
' o Nitheal €' renyn 1m), ^ a“ H yo 
/.Fcl chwi sy'n gwneuthur, proffes, Md i 





w Us 








dde — a  N - u " 


. Fod etto'n nwch mewn ffafr 


Ond wedi gwadu HN TUN HWYNAY YN i 
Bed. Didd'wedaist ddigon bêllach, 2 "5.5 
Dyeiriau'n sawrio sydd 7000 9000 DI. ï 
£O hanansidyb hartiol, MD BT EW Y 
A rhagfarn dafod rhydd'; MAG 
Wrth ddiystyru trefn, 
Ti ddiystyraist Dduw, 
A roddodd y rheolau ŵ 
I rodio wrthynt, clyw Ì^ 
Y dyn na feddo gariad 
Ï garu pobl Dduw, 
Pa enwau benna' fyddont, 
Nid union gariad yw^ 
Mae'r Iesu'n caru eì eiddo 
O bedwar gwynt y nef, 
A thyna'r cariad gorêu, 
^R tebycea i'w gariad ef, 
Mae'n dost na elli garu 
Y rhei'ni bob yr un, 
Sy'n caru delw santaidd, 
AdwyfolMabydyn; h 
Hwy allant, er na welant; "nm 
Yn hollol fel tydi, Mr 


- 


Ger bron y nefoedd fry. HR 
Ond am dy waith yn rhedeg 
Ymlaen o fan i fan, UN 
Mae hynny'n eglur ddangos”. 
Fod ynnot gynneddf wan” 
Di fethaist ar y cyntaf, R 
A chwrdd ar lwybr dê', 
Neu tithau'n awr wrth newid, 
. Sy'n gado'th union le, 
Dyddyled ar y cyntaf 
Yw rhoddi'th hun i Dduw, o, 
Ag i'w ei bobl wedi'n 0 "Y^, ^60» 3 
Yn ol ei/wyllus wiw ; 
Ag os ei 'wyllus ydôedd 
Í tì ymuno'n llyn, 
Nis gellis beb droseddu, 
Byth dorri'r ammod hyn, 
Nid pob achosion bychain 
Â gyfiawnha dy waith, 
Yn torri'r ammod wnaethost, 


- 















10 
Ym mhoreu ddydd dy daith; : 
Heb achos mawr n phwysig, 
Rhaid glynu yno'n glôs, 
| Mewn ysbryd tawel diddig; 
| Er cwfdd ag ambell croes. 
Lle byddo'r ordinhadau 
Yn cael ei gweini'n iawn, 
Athrawiaeth bur a iachus, 
Disgybliaeth fawr ei dawn; 
Er na b'oth gyd aelodau 
Mewn deaìl, dawn, na ffydd, 
i. Yn hollol yn dy foddio, .. 
Î I'w gado nid wyt rhydd. 
Condemnio'n cymmanfaoedd, 
A'n holl eglwysi ni, 
Fel rhyw winllanoedd diffrwyth, 
Heb arswyd, a wnest ti: 
Te, barnu'r holl frawdoliaeth, 
Fel allt o goedydd crin, 
Heb ddygyd dail na ffrwythau, 
O anghariadus ddyn ! 
il A'th eglwys di dy hunan, 
lo Yn llawn ffaeleddau mawr, 
U Gweddillion hên babyddjaeth a “a 
' Sy'n glynu hyd yn awr; 
A'r ordinhadau santaidd 
' Sydd wedi eu llygru'n flin, 
ì Yn enwedigol bedydd, 
Yn llawer waeth nag un, 

'Taenellu'r holl fabanod, | 
Yn enw'r Drinded wiw, i| 
Â galw hwn yn fedydd, iet - 
Trist gyfeiliornad yw ; Ï 
ì Rhaid ffyddoflaencaelbedydd, On | 
| A'r dull o'i weini'n siwr... ; | 

i Yw suddo'r corph a'i gladdu o 1 
| Yn hollol dan y dw'r. CN i 
5 Meth. Os est tii son am fedydd, n'i a «o | 
Rwi'n rhoi ffarwel i tì, yn. 
Siaradai ddim ymhellach a Ro 
Am blisc ag ewin lle' ; AWN 
Ni flini di dros wythnos, a 
Na wnai, nag yn dy fyw... 
Tson am fedydd dwfr, Mo 















































ì 
; 
8 
! 
F 
Ŵ 
í 
id 
Î 
J 
” 


w-- 
I 
| 






GG 





1i 
Dy unig bleser yw... 
A thyma'r wledd sydd gennych, 
Pan f'o chwi'n cwrdd ynghyd, 
Condemnio'r gwan fabanod 
O bedwar gwynt ŷ bŷd, 
A son morogoneddus 
Yw myned dan y dw'r; 
Ffarwel, mi af i ryw le, 
Yn ddigon pell o'th stwr. 
Bed. Ffarwel, i tithau, yn gymmaint 
A bod dy fryd mor frwd, ^^ 
Ni chest ti ddim ond 'chydig 
O lawer sy'n fy nghwd; 
Y mae'th amynedd dithau, 
Mi wela,'n ddigon prin, 
Pe buasit ddim ond aros, 
Di gawsit fwy na hyn, 


Y DRYDYDD DDADL. i 
Rhwng Bedyddwr ag Independiad, mewn perthynas 


i Fedydd, 


Bed. Wel, daccw'r Methodistîad, 
I gerdded wedi myn'd, 
Ni cho'i fod yn fy mywyd, 
Ond odid iddo'n ffrynd; 
Doedd achos iddo ddigio 
Am ddim a dd'wedais I, 
Ni chas ef hanner digon, 
Pa beth a dd'wedi di. 
Tndep. Miflinais ar ddadleuon, 
Rhai sychon di leshâd, 
Sy'n magu trist gynfigen 
Rhwng plant ein nefol Dad ; 
A chwympo i ma'sam fedydd, 
Oferedd mawr yn wir,» 
Pwy sydd yn y camsyniâd 
Cair gweled cyn b'o hir, 
Bed 'Does lle'n bod ni'n camsyniad, 
Mae'n ddigon amlwg p'un, 
Oddieithr bod camsyniad 
.. Âr Iesu Grist ei hun ; 
Yn afon yr Iorddonen “7 
Bedyddiwyd ef gan Ioan, "^^ 
A hwn yw'r unig fedydd ^^ 



















— X feddwl am ei wg€uthur 


1 
A dal am dano son, 


4 Jndep. 'Doedd Ioan a'i fedydd, cofia, 


Ond seren foreu wawr, 
Ag ydoedd i dywynu, 

Nes codi'r haulwen fawr; 
Ag yna fe ddifflannodd 

Aifedyddgyd âge' . 
I'r bedydd efangylaidd, 

'Yn lan fe rhodd ei le, 

Fe dystiodd Ioan ei hunan, 
Rhaid yw i'm fi leihau, : 
Mae'n canlyn ornchwyliaeth, 

I'r diwedd sŷ'n parhau; 
Sef teyrnas yr efengyl, 
A'r lleiaf clywaist son, 
O fewn i'r deyrnas honno, 
Sydd lawer fwy na Io'n, 
Bedyddiodd Paul yn Ephes” 
Ddisgyblion âr ei hynt, 
Rhai gafodd eu bedyddio 
I fedyddIoan gyntŷ. 
Wrth hyn 'doedd bedydd Ioan 
Ddim efangylaidd mwy, 
Ynte ni fu'sai acho 1 
Pw hail fedyddio hwy. ...., 
Bed. Does son, o fewn 1'r Bibl 
Am un ga's fedydd dw'r, 


_ Nes iddo gredu'n gynta”, 


O hyn rwi'n ddigo'n siwr: 
Cof am y pum mil hynny. 

A gredodd yr un dydd, 
Agafedyddiwyd wedi'n 

Eu gyd ar gyffes ffydd. ; 
Hwy gawsant eu bedyddio 

Yn wyr a gwragedd, clyw, 
Ond son am fedydd babaŵ, 

Nid os ym mhibl Duw. ; 
Chwi gewch eicb gobr i gyfrif, 

Ar fyr gan frenhin nef. 
Am wneuthur y fath orchwyl. 

Erioed na archodd ef. . 
Pafodd erioed anturiwyd , 

Rhyfygus waith o'r fath, 


A't YG fyn dn nw ———— 






si GN y A iii 


Ur 
Mee ar fy nghalon aeth; 
Nid gwell yw'r dyn a'i gwnelo, 
; Na'r hwn dorfynglo gi, 
Î A chynnig hwnnw'n aberth 
* Ar allor nefoedd fry. 
(i Dan bledio cyfammodau 
' . Sydd wedi treulio i ma's, 
A haeru mae cangenau. 
| Y'nt o'r cyfammod gras, 
| I geisio profi'n rhyw-fodd, 
| Fod eich babanod chwi 
Î Yn gymmwys ddeiliaid bedydd, 
Y peth erioed na fu... 
6 Jndep. Cyfammod gras oedd hwnnw 
Wnaeth Duw ag Abr'am dad, 
Â than ei rhwymau allanol 
WN ef a'i hâd; 
ae'r gelyn yn y cyfryw, 
a”. 'N Ag darllain a We 
 _ Ag allo fentro dywedyd, 
Nad yw'n gyfammod gras. 
i. Myfi, ebe'r Jehofa We 
| Wrth Abraham, yw dy Dduw, 
A dyma ddigon iddo 
Dros byth o fodd i fyw; 
Mi siccrha nghyfammod , 
A thi ag â dy had, 
Cyfammod pur heddychol, 
Trag'wyddol ei barhad. 
1 Cai ordinhad allanol 


ew 
y 


1 selio'r ammod gry',. 
Enwaedir arnat heddyw, 
| A'th feibion gyd Â thi, 
“o > Dy weision “ah a rhyddion; , 
Sydd gennyt oll yn nhre', 
Gant ddod dan rhwym. yr ammod, . 


GA ' Mae digon yma o le. 

RP Yn ol y caeth orchymyn, |. y'n “i 
tf Yr arwydd hyn o hyd. ,. dn 
WM A gadwyd yn ofalus Gl ch | â. " 
nh. Nes dyfod Crist i'r byd; 


Ê Ag yna fe'i symmudodd, 
^W Rhoes fedydd yn ei le, 
Yn sêl o'r un cyfammod, ,, 


a 














14 
Ag Abram wnaeth efe, 
Rhag efangylwyd iddô, 
Mae yntho ef ryw ddydd, 
Y caffai'r holl genhedloedd 
Y fendith fawri'o ffydd ; 
A ffydd lle benna delo, 
Sy'n dodi'r cyfryw ddyn 
Mewn meddiant o'r cyfammod 
A'i freintiau bob yr un. 
Ond un o'r breintiau mwya,” 
Fod IOR yn addo'n rhad, ; 
Fod mewn cyfammod siccr, 
Yn Dduw i ni a'n had, 
Â cheisio gennym selio 
^R cyfammod hwn i'n plant, 
Pwy faidd, pwy all, er ceisio, 
Byth dorri rhaini bant. 
Mae pawb yn hawdd yn addef, 
Nad oedd ond Crist êi hun 
Ag all'sai ei torri allan, 
Rhy fawr y gwaith i ddyn! 
Ond am y cyfryw Wy id 
Nid oes un gair o son, 
O ddechreu'r Bibl 3anctaidd 
I ddiwedd llyfr Ioan. 
Yn hytrach i'r gwrthwyneb, 


Daeth Crist yn Faban gwan, 4 v 
Ag fe ddadleuodd hefyd, 


Yn gadarn ar eu rhan, 
Fe'i cymmerth yn ei Freichiau, 
&waharddodd hefyd mwy, 

I neb eu rhwystro atto, 
Ac fe'i bendithiodd hwy, 
Ag yna'r aeddfwyn Iesu, 

Efe gyhoedda i mâs, 
Mae eiddynt Teyrnas nefoedd, 
Sef boni aeth grâs,” 

Fel hyn yr hen addewid 


A wnawd ag Abr'am dad, : 


Â gadarnhawyd gan Iesu, 
I ni, ynghyd a'n hâd. 
Fel hyn cyhoeddwyd allan, 
| P'r miloedd soniaist ti, 


Ddwysbjgwyd gyntar unwaith, 





“Ei gariad a'i addewid, 














































15 
Dan bregeth Pedr hŷ; 
I chwi y mae'r addewid, ; 
A'ch plant fel ag o'r blaen, 
Pob teulu fel eu gilydd, 
A brofo'r alwad lân. “ 
Mae rhaff dair caingc o'u hochor, 
Ni thorrir hon yu hawdd, 
Cyfammod ag addewid, 
A bendith nefol nawdd; 
A hyn sydd sail ddigonol, 
I ddal y gwaith ì'r lan, 
Pe baì ef lawer trymmach, 
Na bedydd baban gwan, 
Ac er dy fod ti'n haeru, 
'Does gair ym Mibl Duw; 
Yn son am fedydd baban, 
Dy oer anghariad yw, 
Mae yno dorf o eiriau, 
Sy'n cynnwys bendith fwy, 
Rhyw filoedd maith o weithie 
Na bedydd iddynt hwy. 
A gredu di'r Jehofa 

Rhad, addo'r Nefoedd íry, 
A phallu'r rhagorfreintiau, 

Sy'n perthyn idd ei dŷ; 
Mae'th ffydd yn groes i rheswm, 

Yn groesi'r 'Sgrythur fawr, 
Yn groes ì farn yr eglwys, - 

O'r dechreu hyd yn awr. 
Dwi'n ammau nad yw'r Iesu, 

Yn caru plant yn awr, , 
Ar unrhyw gariad tirion, 

A phan oedd ar y llawr; 





Sydd megis ef ei hun. 
Yn wastad heb gyfnewid, 

Ddoe, heddyw, a phyth, yr un, 
Ac er 1 ti ein bygwth, 

Pan ddelom gereì fron, , 
Nisafwnary sylfaen, 

Bur, a chadarnaf hon; 
Pa fodd ymdrewir yno, 

Am gauad Plant i ma's, 
Heb genad na gorchymyn, 





Gaint y 









UG 


16 
O oruchwyliaeth-gras. 
Â hwythai o'r dechreuad, 
Yn wastad dan eu nôd, 
Trwy ordinhad fae'n perthyn, 

P'r amser baênt mewn bod; 
Ni cheisiodd neb eî wneuthur, 

Ni bu un sect mot ffol, 
Nes i'r bedyddwyr darddu; 

Byw 'chydig gantau ìi nol 
O'r holl aneirif enwa, 

A sectau heddyw sy 
Does un yn erbyn Bedydd 

Babanod, ond y chwi, 


_ Ac rwy'n rhyfeddu'n fynych, 
' Pwy bleser sy' yntho i'w gael, 

Pe galiech gario'r frwydr, 
“ JDyw'r ennill ddim ond gwael, 


Ond ofer ì ti feddwl, 
Y cewch chwi garrio'r ma's, 
'Tra paro'r rhad gyfammod, . 
Ag addewidion gras ; 
Mae rhain yn fwy na digon, 
I ddadleu drostynthwy, 
Yn erbyn pob gelynion, 
Pe byddant lawer mwy. 


Bed. Rhyw lygredigaeth Pabaidd, 


Yw'r ddefod hon sy'n bod, 
Ni chreda'i'r Apostolion, 
Fedyddio plant erioed, 
Ô rhan nad yw ei henwa, 
Yn y commissiwn drud; 
A rhodd eu meistr iddynt, 
Fyn'd allan i'r holl fyd, 
Mi wn fod rhai pers0nau, 
Na chymrai aur Peru, 
Am osod dwr ar Blentyn 
Yn enw'r Drindod gwiw; 
Ni thybiant eu cyflyrau, 
Un gronynt well eu hynt, 
“Na'r rhai fu yn eì tynnu, 
'Trwy'r tan i Moloch gynt. 
A finnau ni aÌla'i gredu, ..,. 
Fod hyn o ordinhad. 
Yn perthyn i fabanod, 




















































ï i ŵ 
ŵ 





cb. 








aY 
Pwy benna fyddo cì Tad, 
*Dyw dweud fod ffydd rhieni, 
Yn rhoddi hawl i'w hil, 
Ond rhyw ddycbymyg gnawdol, 
A wnawd trwy«ddynol scil.'. 


Fr mwyn cael gwneud Crist'nogion; 


O ddynion yr holl wlad, 
Â'i twyllo hyd y galloch, 
Âm ei trag'wyddol stâd, 
Ofnadwy yw'r canlyniad, 
Sy'n d'od o fedydd plant, 
Am hynny rho'r daliadau, 
Dinystriol hyn i bant. 
Indep... Ai llygredigaeth Pabaidd, 
Yw fod y duwiol ryw, 
O amser Abra'm etto, 
Yn nodi eu plant i Dduw, . 
A hynny wrth orchymyn, 
.Pennodol Duw ei hun, 
Os neb sy'n llygru bedydd, 
Diau tydi yw'r Dyn, 


. Ni chredu'r Apostolion 


Erioed fedyddio plant, 
Mae'r bai o hynny'n benna', ; 
Âm nad os arnat chwant; 
Bedyddiodd Paul ag eraill, 
Deuluoedd cyfain cu, 
Os nad oedd plant yn un-lle, 
Mae'n rhyfedd iawn gen'i ! 
Di fethaist gwel'd ei henwau, 
O eisiau bod yn gall, 
Î edrych i'r berthynas 


._; Sŷdd rhwng y naill a'r llall; 


Os gwelaist enwau'r Tadau 
Yn y commissiwn mawr, 

Yn warchaedig ynthynt, “c 
'Roedd enwau'r plant ar law... 

Ag osoesrhaio'th bobl... 


_ Mor dduwiol yn ei bryd, AU nŵ 


Âr na fedyddiant blentyn, 
Am gyfoeth yr holl fyd; __. 
Duwioldeb rhyfedd ydyw, 
Sef, eauad plant ì ma's 




















Ll. i 





18 | îl! 
Oddiwrth arwyddion eglur Gw abc, U 
O gariad Duw a'i ras, A 
Mae plant y rhai crediniol, y l 
Yn santaidd fel o'r bla'n, 
Neullduwyd hwynt i'r Arglwydd, 
Cyfrifir rhai'n yn lan; | 
Os bydd ond un yn credu, y FM 
Sef naill ai'r Fam neu'r Tad, il 
Fe dystia Paul ei hunan, 
Nad aflan ydyw'r hâd. 
Nid y'm yn ceisiotwyllo” 
Ein plant na thithau chwaith, 
Wrth eu cyflwyno i'r Arglwydd, 
Trwy fedydd weddus waith; 
Yn unig ceisio eu gosod 
Yn y man y dylent fod, ôl 
Dan wir foreuol rhwymau, dM 
I rhodio er ei glod. ì 
Âm hyn ni fwriaf heibio, i 
'Naliadau tra f'o chwyth; —^ iJ 
Pa fwya' edrychwyf iddynt, 
Cadarnach ydynt fyth; 
Dy dybian di dy hunan, 
Sydd yn ddinystriol, ddyn, 
Sy'n torri ar draws cysuron 
Y Tad a'r plant yn un. 
Ond dyma'r achos penna” 
O'r camsyniadau eu gyd, AN 
Sef eisiau gwel'd cyssondeb . 
Y Bibl pur ynghyd; 
Heb gym'ryd rhai testynau, 
A gado'r lleill ar ol, 
A llunio ar gefn rhei'ny WL 
Rhyw gyfeiliorni ffol. A | 
Yr hanes Apostolaidd, 
Yn llyfr yr Actau, | 
Sy'n son am blaniad cynta a. . 
^R Efengyl yn ddiau; 
Pan oedd torfeudd difedydd s FN 
Yn credu'r siriol sain, A U 
At broffes ffydd yn-siccr, . o Î 


bc 


Oedd rhaid bedyddio rhai'n, | 
 A'rcyfryw a greda$ant, a GM N 






Ê LL 
ifr NO A 
i Hwynthwy a'i plant ynghyd 
Dderbyniwyd dan adenydd 
| y Iachawdwr mawr y byd ; 


O rhan allanol rhwymau, 
'Doedd neb o'r teulu'n rhydd, 
Yn ol y dduwiol arfer, 
Erioed, yn nheulu'r ffydd, 
Mi brofais hawl y 'deiliaid, 
I'r sanctaidd ordinhad, 
Fod ganthynt hawl gyfreithlon,” 
Trwy ddwyfol ganiattâd ; 
Nid oeddwn, ar y cynta”, 
Ar fedr bod cyhyd, 
Ond gorchwyl da rhagorol 
I'w siarad dros y mud. 
'Rwi nawr a thi'n ymadael, 
Yn dawel, bellach, dos, 
Llef bennydd am adnabod 
Rhinweddau gwaed y groes; 
Heb hyn, yr ordinadau, 
I ti a minnau fydd 
Yn fwy o farn na bendith, 
Yn Nhragwyddoldeb ddydd. 


PSRPSAASAPRARAR AFAN 
' DIWEDD. 
su WG dr GA FAD 





Williams, Argraphydd, Merthyr, 





